WikipediA 


Wikang Filipino 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 


'&> Ang artikulong ito ay nangangailangan ng maayos na salin. 


Para sa kapatid ng wika kung saan nabibilang ang wikang Filipino, tingnan ang Mga wikang 
Pilipino. 


Ang wikang Filipino^ ay ang pambansang wika at isa sa 
mga opisyal na wika ng Pilipinas—ang Ingles ang isa pa— 
ayon sa Saligang Batas ng 1987. Isa itong wikang 
Awstronesyo at ang de facto ("sa katotohanan") na 
pamantayang bersiyon ng wikang Tagalog, bagaman de 
jure ("sa prinsipyo") itong iba rito. Noong 2007, ang 
wikang Filipino ay ang unang wika ng 28 milyon na tao^, 
o mahigit kumulang isangkatlo ng populasyon ng Pilipinas. 
45 milyon naman ang nagsasabing ikalawang wika nila ang 
wikang Pilipino^. Ang wikang Filipino ay isa sa mga 185 
na wika ng Pilipinas na nasa Ethnoiogue^. Ayon sa 
Komisyon sa Wikang Filipino, ang wikang Filipino ay 
"ang katutubong wika, pasalita at pasulat, sa Kalakhang 
Maynila , ang Pambansang Punong Rehiyon, at sa iba pang 
sentrong urban sa arkipelago, na ginagamit bilang wika ng 
komunikasyon ng mga etnikong grupo."^ 1 Ang gustong 
makamit ng wikang Filipino ay ang pagiging plurieentrie 
language, o ang wikang may iba't ibang bersiyon depende 
sa lugar na kung saan ito'y ginagamit.^ May mga 
"lumilitaw na ibang uri ng Filipino na hindi sumusunod sa 
karaniwang balarila ng Tagalog" sa Davao® at Gebu^, na 
bumubuo sa tatlong pinakamalaking metropolitanong lugar 
sa Pilipinas kasama ng Kalakhang Maynila. 


Mga nilalaman 

Pagsilang at layunin 
Kasaysayan 

Mga naiibang pananaw at panukala 

Tingnan din 
Mga sanggunian 
Mga kawing panlabas 


Pagsilang at layunin 


Wikang Filipino 

Sinasalitang Mga bansang may 

katutubo sa mahigit sa 1 milyong 

manananalita: Pilipinas at 
Estados Unidos 


Mga bansang may 
mahigit sa 100 libong 
mananalita: 


Mga katutubong 
tagapagsalita 


Pamilyang wika 


Saudi Arabia, Australya, 
Hapon, Italya, Canada, 
Malaysia, United Arab 
Emirates, Singapore, at 
Tsina (lalo na ang Hong 
Kong) 

Unang wika: Tingnan ang 
Tagalog 

Ikalawang wika: Mahigit 
sa 60 milyon 
Kalahatan: 90 milyonl 1 ! 
(nawawalang petsa ) 

Austronesyo 


■ Malayo-Polinesyo 

■ Gitnang Pilipinas 

■ Tagalog 

■ Wikang Filipino 

Sistema ng Latin (kahalawang 

pagsulat Filipino) 

Opisyal na katayuan 
Opisyal na wika sa Pilipinas 
Pinangangasiwaan Komisyon sa Wikang 
( regu l ado) ng Filipino 








































Ang isang layunin ng pagkakaroon ng isang wikang 
pambansa ang pagpapalaganap ng pagkakaisang pambansa, 
ang pagkakaroon ng heograpiko at pampolitika na 
pagkakapatiran, at maging ang pagkakaroon ng isang 
sumasagisag na pambansang wika ng isang bansa. Unang 
sumibol ang diwa ng pagkakaroon ng isang wikang 
pambansa sa Pilipinas noong balik-tanawin ni Manuel Quezon noong 
1925 ang isang damdamin ng pagkabigo ng pambansang bayaning si 

Jose Rizal, nang hindi nito magawa ng huling makipag-ugnayan sa %. 

isang kababayang babae habang nasa isang barko patungong 

Europa.121 W 1 

Ang mapa na sinasalita sa Tagalog 

Kasaysayan ng mga Pilipino sa buong mundo 


Mga kodigong pangwika 


ISO 639-1 

fp 

ISO 639-2 

fil 

ISO 639-3 

fil 


Noong 13 Nobyembre 1936, inilikha ng unang Pambansang 

Asemblea ang Surian ng Wikang Pambansa, na pinili ang Tagalog bilang batayan ng isang bagong 
pambansang wika. Naimpluwensiyahan ang pagpili sa Tagalog ng mga sumusunodl 10 ^ 


1. Sinasalita ang Tagalog ng napakaraming tao at ito ang wikang pinakanauunawaan sa lahat ng 
mga rehiyon ng Pilipinas. Papadaliin at pabubutihin nito ang komunikasyon sa mga taumbayan 
ng kapuluan. 

2. Hindi ito nahahati sa mga mas maliliit at hiwa-hiwalay na wika, tulad ng Bisaya. 

3. Ang tradisyong pampanitikan nito ang pinakamayaman at ang pinakamaunlad at malawak 
(sinasalamin ang dyalektong Toskano ng Italyano). Higit na mararaming aklat ang nakasulat sa 
Tagalog kaysa iba pang mga katutubong wikang Awstronesyo. 

4. Ito ang wika ng Maynila, ang kabiserang pampolitika at pang-ekonomiya ng Pilipinas. 

5. Ito ang wika ng Himagsikan at ng Katipunan—dalawang mahahalagang pangyayari sa 
kasaysayan ng Pilipinas. 


Noong 1959, nakilala ang wikang ito bilang Pilipino upang mahiwalay ang kaugnayan nito sa mga Tagalog . 
Nagtakda naman ang Saligang Batas ng 1973 ng panibagong pambansang wikang papalit sa Pilipino, isang 
wikang itinawag nitong Filipino. Hindi binanggit sa artikulong tumutukoy, Artikulo XV, Seksiyon 3(2), na 
Tagalog/Pilipino ang batayan ng Filipino; nanawagan ito sa halip sa Pambansang Asamblea na mag-“take 
steps towards the development and formal adoption ofa eommon national language to be known as Filipino.” 
Gayundin, nilaktawan ng Artikulo XIV, Seksiyon 6, ng Saligang Batas ng 1987, na ipinagbisa matapos ng 
pagpapatalsik kay Ferdinand Mareos, ang ano mang pagbabanggit ng Tagalog bilang batayan ng Filipino at 
mismong ipinagpatuloy na “as [Filipino] evolves, it shall be further developed and enriehed on the basis of 
existing Philippine and other languages (pagbibigay-diin idinagdag).” Tiniyak pa ng isang resolusyorl 11 ng 
13 Mayo 1992, na ang Filipino “ang katutubong wika, pasalita at pasulat, sa Metro Manila, ang 
Pambansang Punong Rehiyon, at sa iba pang sentrong urban sa arkipelago, na ginagamit bilang wika ng 
komunikasyon ng mga etnikong grupo (pagbibigay diin idinagdag).” Gayumpaman, tulad ng mga Saligang 
Batas ng 1973 at 1987, hindi nito ginawang kilalanin ang wikang ito bilang Tagalog at, dahil doon, ang 
Filipino ay, sa teoriya, maaaring maging anumang katutubong wikang Awstronesyo, kasama na ang 
Sugboanon ayon sa paggamit ng mga taga-Kalakhang Cebu at Davao. Ididineklara ang buwan ng Agosto 
bilang Buwan ng Wikang Pambansa 


Mga naiibang pananaw at panukala 

Bagaman naitakda na sa Saligang Batas at mga kaugnay na batas ang sariling katangian ng Filipino, may 
nananatili pa ring mga alternatibong panukala sa kung ano dapat ang maging katangian ng wikang Filipino. 
Gayumpaman, nararapat itong maibukod sa mga nagdaraing lamang na, sa kasalukuyan, ang Filipino ay de 




















facto na iisa sa Tagalog at na ang pampublikong paggamit ng Filipino ay sa katotohanan ang paggamit ng 
Tagalog. Ngunit may pinagkaiba pa din ang Filipino sa Tagalog. Filipino ang kabuuang tawag sa wika ng 
Pilipinas. 


Tingnan din 


■ Palabaybayan ng Filipino 

■ Alpabetong Filipino 

■ Mga wika ng Pilipinas 


Mga sanggunian 


1 . Resulta mula sa 2000 Census of Populatlon and Houslng: Edueatlonal Characteristlcs of the 
Filipinos (http://www.census.gov.ph/data/sectordata/sr05153tx.html), National Statisties Office, 

18 Marso 2005, nakuha noong 2008-01-21 Unknown parameter | caption= ignored (tulong) ; 
italie or bold markup not allowed in: | publisher= (tul ong ) 

2. "Filipino language," (http://www.gabbydictionary.com/history.asp) Simborio, Sharen. Historyof 
the Filipino language, Gabby's Dietionary, Gabby Dictionary.com, nakuha noong 27 Setyembre 
2008 

3. "Varldens 100 storsta sprak 2007" [The World's 100 Largest Languages in 
2007], Nationaleneyklopedin (Nationaleneyklopedin), 2007 

4. Filipino at Ethnologue (18th ed., 2015) 

5. "Philippines" (http://www.ethnologue.com/country/PH). Ethnologue. 

6. Pineda, Poneiano B.P; Cubar, Ernesto H.; Buenaobra, Nita P.; Gonzalez, Andrew B.; Hornedo, 
Florentino H.; Sarile, Angela P.; Sibayan, Bonitaeio P. (13 May 1992). "Resolusyon Blg 92-1" 
[Resolution No. 92-1]. Commission on the Filipino Language (in Tagalog). Retrieved 05 

April 2015. 

7. eommission on the Filipino Language Aet 1991 (http://www.lawphil.net/statutes/repacts/ral991/r 
a_7104_1991.html), Seetion 2 

8. Rubrieo, Jessie Graee U. (2012), lndigenization of Filipino: The Case ofthe Davao City Variety 
(http://www.academia.edu/2283970/indigenization_of_Fiiipino_The_Case_of_the_Davao_City_ 
Variety), Kuala Lumpur, Malaysia: University of Malaya 

9. Constantino, Pamela C. (22 August 2000). "Tagalog / Pilipino / Filipino: Do they differ? (http://ww 
w.emani!a.com/pilipino/various/ntu_tagalog.htm)". Translated byAntonio Senga. Darwin, 
Northern Territory, Australia: Northern Territory University. Retrieved 07 April 2015. 

10. Tagalog 101: Pilipino: The National Language, A Historieal Sketeh (http://www.webcitati 0 n. 0 rg/q 
uery?id=1256463567407402&url=www.geocities.com/Athens/Academy/3727/tagalog2.htm), ni 
Anak ni Filemon, 02 Marso 1998 

11. "Resolusyon Blg. 92-1," (http://wika.pbwiki.com/Resolusyon%20Blg%2092-l) Naglalahad ng 
Batayang Deskripsiyon ng Filipino, mga nakalagda: Poneiano B. Pineda tagapangulong 
komisyonerzalez (komisyoner), Florentino H. Hornedo (komisyoner), Angela P. Sarile 
(komisyoner), Bonitaeio P. Sibayan (komisyoner), 13 Mayo 1992 


Mga kawing panlabas 


■ Opisyal na sayt ng Komisyon sa Wikang Filipino (http://www.kwf.gov.ph) 

■ Bisyon at misyon ng Komisyon sa Wikang Filipino (http://wika.pbwiki.com/Misyon%20at%20Bis 
yon) 

■ Komisyon sa Wikang Filipino sa PBwiki (http://wika.pbwiki.com/) 






Filipino Leamer’s Home (http://www.tagalogl.com/), online na kurso at gramatikang Filipino, at 
iba pang resourees 

Syntax der tilipinisehen Spraehe - Palaugnayan ng Wikang Filipino (http://nbn-resolving.de/urn: 

nbn:de:bsz:14-qucosa-127837) , 1305 p. 

Isulong Seoph sa Wikang Filipino (http://www.isulongseoph.org/?cat=l) 

Davao dialeet baeked as RP national language (Manila Times) (http://www.manilatimes.net/nati 

onal/2005/jan/23/yehey/metro/20050123metl.html) 

The Filipino vs. Tagalog debate: Bisalog (http://salitablog.blogspot.com/2005/01/filipino-vs-tagal 

og-debate-bisalog.html), mula sa blog ni Chris Sundita 

Gaboy, Lueiano L. Talahuluganang lngles-Flllplno/Engllsh-Flllplno Dletlonary, Gabby's 
Dietionary, GabbyDictionary.com. 


Learn Filipino (http://learnfilipino.org/) A website for learning the Tagalog Language and Culture. 
Learn Filipino ehrome Applieation (https://chrome.google.com/webstore/detail/learn-filipino/onn 

cfmkbehcpdccnpbljdciedebelmap/) A ehrome App for learning the Tagalog Language and 
Culture. 


t-y-b (https://tl.wikipedia. 0 rg/w/index. php 1 Wt!^fMtti 3 Pi$&l<|$lj'| 9 ik?a 9 C J Jjipirias&action=edit) 


Pambansa 

Opisyal 

Panrehiyon 

Awksilyar 

Pamilya ng mga wika 


Filipino 

Filipino • Ingles 

Bikol • Hiligaynon • lloko • Kapampangan • Kinaray-a • Magindanaw • Maranaw • 
Panggasinan • Sama • Sebwano • Tagalog • Jausug • Waray-Waray • Yakan • 
Zamboangueno 
Arabe • Hokkien • Kastila 

Borneo at Pilipinas • Hilagang Pilipinas • Hilagang Luzon (Bataniko) • Gitnang Luzon 
• (Sambal) • Gitnang Pilipinas Bikol ( Pa ndalampasigan • Panloob na lupain • 
Pandan) • Bisaya (Bisakol) • Katimugang Pilipinas (Timog Mindanao) 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Wikang_Filipino&oldid=1773761" 


Huling pagbabago: 07:37, 23 Hulyo 2020. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Commons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 

















































